CAN FÜDDUGOL 


ì'N NCfHYFARFOD LLENYODOi CARMEL, 

MEH. 20,1858. 

AR “LYGREDIGAETH YRARDAL.” 

GAN HUGH JONES, Hü COETMOR. 

Tw chanu ar y mesur (“Llwyn OnnT 


Rwy’n gwneuthur appeliad, a hyny ar ganiad 
Gan ddeisyf gwrandawiad Ieuenctyd ein gwlad 
Erfyniaf eich sylw mae achos yn galw 
A chwynfan tra chwerw o hyd am wellad 
Dymunwn fy hunan ddiwygiad tra buan 

O’r Benglog i’r Penmaen, a Chymru a’r hyd; 
Eich parch yn disgleirio, (’n enwedig pob Cynr-o) 
Mewn bonedd yn rhodio yn dêg ar bob pryd. 


Ieuendtyd ein hardal i wrando yn ddyfal, 

Mewn modd dianwadal dowch, chwi bia’r gâa 
Mae awydd eich codi o afael eich gwarthni. 

I ddod i’r goleuni yn foesgar a glân 
R,hyw oes o ddiwygiad yw oes eich cenhedliad 
A breintiau i’w gweled yn dyfod yn nes 
Yn awr deuwch chwithau i afael y breintiau 
Gan adael eich beiau yn llwyr, i gael lles. 



Trowch gefn ar bob gwagedd, gan bleidio pob rliinwedû 
Bvdd hyny’n anrhydedd a bendith i chwi 
Gwrthodwch y meddwi, y tyngu a’r rhegi 
A phob rhyw gamwri a drygau’n ddiri; 

Yn nghyd a’r Ysmocio i’r oes sy’n rnynd heibio 
I’r miloedd sy’n costio, *mor hynod o ddiud 
Pam treisiwch eich natur, â pheth mor anbybwr 
Troi arian eich llafur yn fwg yn y byd. 

Mâe’ch gwaith yn ymgasglu, i siarad a thaeru 
Yn cynal i fyny rym ltygredd yr oes ; 

Mae’n arwain i wagedd, mae’n gyfaill i gamwedd ; 

Ac i bob rhyw rinwedd mae’n elyn, a chroes, 
Eisteddfod gwatwarwyr, Athrofa masweddwyr, 

A thyngwyr a rhegwyr pen twyllwyr y byd;— 
Dewch allan o’u Canol i fod yn rhinẅeddol 

Mae hyny’n rhesymol, — Dowch, dowch mae’n 
llawn bryd. 

Mae’tt achos i synu a dwysaidd ryfeddu 
Fod cymaint o gasglu difoes yn eich mysg, 

Yn rhedeg i flinder, i yfed gau bleser,— 

A gwario gwir amser ymgoethi mewn dysg 
Ceir gweld y llanc gwridog yn trin ei wallt troellog 
I sefyll yn dalog yn nghanol y plant; 

Ac aml grefyddwr mor sych a chribddeiliwr,— 

Yn hoffi y dwndwr, fel cerddor—y tant. 

I aml i weithdy, mae liawer yn cyrchu 
Ac yno’n ymlygru am oriau yn nghyd ;— 
Penaethiaid y rheini cyfodant o ddifri 
I yru’r trtieni, o’n hardal a’n byd; 

Fe ant i grwydriadau ar ddyddiau sabbathau 
Heb deimlo dim aethau—mor galed y w’r oes! 

Er maint yw’r rhybuddion a roes y cenhadon,— 
Ymddygant yn greulonj yn ddrwg a difoes. 

•neu’n gynddeiriog o ddrud 


â 


Ceir gẅeled y merchaid fel haner boneddiaid,— 
Tn gwibio fel gwylliaid, ar ddechreu y nos 
I’r farchnad a’r fi'eiriau ac i bob rhyw gyfla 
I hudo yr hogia, i ddrwg a dofn ffos; 

Hwy heidiant i’r dafarn. prif sw^yddfa gan satan 
I hudo i ufiern o’n hardal o hyd, 

Nol yfed y gwirod a’r cwrw i’w ceudod 

Cyflawnant hob pechod yn rhwydd ar y pryd. 


Deffrown o grefyddwyr mae’n gwlad dan ei doîur 
A’r gelyn yn brysur yn rhifo ei wyr 

Y mae yn beichiogi ar ddirfaw r r drueni 
Os daliwn i oedi, fe â yn rhy hwyr;— 

Y maent yn ymlygru, trwy garu’n y gwely 
A chynal i fyny odineb tra mawr 

Ehyw hogiau yn dadau ; genethod yn famau; 
Cyn dyfod i rwyînau priodas,—sydd fawr! 


O gwyliwch fenywod, godîneb sydd bechod 
Trythyllwmh sydd drallod,—’n enwedig i chwû 
I’r gwely dihalog mae parch yn dau-ddyblyg 
A chlodydd godidog yn dod a mawr fri. 

Mae dosparth o lafnau yn gwneuthur man ddrygaü 
Wrth fynd a dod adre, yn nghanol y nos; 

Pe hai un yn casglu yn nghyd y rhai hyny 
I gael eu ceryddu ar ganol rhy w ros—- 


Ac yno’n eu stripio,—hyd adre a’u strapio, 
híes byddant yn cofio y troion sy’n ol 
Mi hoffwn eu gweled yn methu a cherdded 

A’u gwaedd hwy i’w clywed dros hentref a dol ; 
Mae’r byd yn cyfnewid — pob dysg a chelfýddyd, 
Dowch chwithau ieueuctyd i newid eich bryd 
Cewch fwyniant a phleser wrth fyned trwy amser 
I wleddoedd a llawnder a hedd yr ail fyd. 


4 


Adloned y gwanwyn, diddymer pob gwenwyn ; 

Pob rhin i ail ^ychwyn, Mehefin sy’n dod, 
Meithriner y blodau, bydd llawnder o ffrwythau,— 
Y ddaear addfeda i foliant a chlod 
Pe deflir pen Seba dros fur ein hofiTWalia, 

Dynesed pob Cymro yn ddeiliaid i’r Oen 
Pen medd-dod a balchder a fwrir i’r dyfnder 
Daw rhin a chyfiawnder yn mlaen yn ddiboen. 

(iorphwysaf mewn hyder y deuwch ar fyrder 
I gefnu ar bob chwerder yn ieuenctyd glan bryd 
Boed henfíych i’r boreu y gwelir holl Walia 
Yn rhydd o bob rhwyma sy’n ddryga’n y byd 
Gwyryfon a llancia’n anrhydedd i’w tadau, 

Yn dilyn y siamplau a roddwyd i ddyn 
Ty Saul elo’n wanach, ty Dafydd yn gryfach 
Aed Satan i amharch heb feddu yr un. 

(CÁJÌWR RHINWEDD.) 


ÍÁEÎHESDA: ARGRAFFWŸD GAN R. J0NE8. 


